GALAR GAN 


AR OL Y 





AR Y DON—“ [ili lon, 


Holl drìgolion broydd a bryniau, 
Dewch i wrando hyn o eiriau, 
Fe gewch hanes rhyw hen fochyn, 
A.fu fârw ŷn dra sydyn. 

O! mor drwm ydym ni! 

O! mor drwm ydym ni! 

Y maeyma alar calon, 


Ar ol claddu'r mochyn du, 


Beth oedd achos eì afiechyd 7 
Beth roes derfyn ar êi fyŵyd? 
Ai maidd glas oedd achos angau 
I'r hen fochyn i fyn'd adrau ? 

O mor drwin, &c. 


Fe row'd mwy o faidd i'r mochyn 

Na all'sai'i fola bach i dderbyn ; 

Yn mhen 'chydig o fynydau, 

Dyma'r mochyn yn.myn'd adrau; 
O mor drwm, &c. 


Rhedodd Deio ï Lwyncelyn, 
Mofyn Matti at y mochyn ; 
D'wedodd Matti wrtho'n unioni; 
Gallsairoef heibio'n burion; 

O mor drwm, ê&e. 











Gweithiwyd iddo fox o ddei, 
Wedi ei diimo a'i berarogli a 
Ac fe weithiwyd bedd ardderchog” 
I'r hen fochyn yn Carngoediog, 

O mor drwm, &c. 


Mofyn hea rs.o Aberteifi 

A cheffylau i'w gario fynu, 

Y ceffylau yn Mawn mourning, 

'Rolli ddangos parch i'r mochyr 
O mor drwm; &c. 


Y parchedig Wen Twm Griffy 

Ydoedd yno yn pregethu, 

Pawb yn sobor augyfîredyn, 

'Rolli ddangos parch i'r mochyn: 
O mor drwm, &v. 


Matti Joseph, Pegi Wili 

Y doedd yno yn blaenori, 

Pawb o'r teulu yno'n canlyn ; 
'Rolli ddangos parch i'r mochyn, . 


Ômor drwm, &c. 


Pawb yn gryno ddaethant adrati, 
Oll a'u napcyn wrth ei penau, 
Ac yn wylo'n anghyffiedin, 
Ar ol pymhteg score o fochyn: 

O mor drwm, &o.. 


Edrycli fyna ary bachau, 

Gwel'd hwy'n wag heb yr ystlysatf; 

ljim un tamaid roi i undyn, 

Colled mawr oedd colli'r mochym.. 
O mor drwin, &6, 


vzey 2 Mod4 6 


3 


Melus iawn yw cael rhyw sleisen 

'O gig mochyn gyda'r daten, 

Ond yn awr rha'd byw heb hwnw, 

Y mochyn du sydd wedi marw. 
O mor drwm, &c. 


Bellach 'rydwyf yn terfynu 

Nawr gan rhoddi heibio canu, 

Gan ddymuno'peidiwcb dylyn 

'Siampl ddrwg wrth fwyda'r mochyn. 
OU mor drwm, &c. 


ANERCHIAD MAR IDD EI 
GARIAD, 


Ty ngheingen ddinaîn !wisgi,. 
'Rwyfyn dy gyflawn garu, 
,_O gad i'm groesi'th fwynaidd fin, 
'Does ond dy hun wy'n hoffi. 

Ni welais i ŷn un man, 

Un teinwen ond dy hunan, 

. A siriol wenau dan ei hael, 
Moes; i hi'n hael oy gusan. 


Lliw hardd Rhosynau cochion, 
Xw gwawr dy ddwyrydd dirion, 
Yn ddiau ti yw'r unig ferch 
Â Swynodd serch fy nghalon: 














& 


Ymddengys ì mi'n amlwg, 
Maiti y'wteca'r olwg... 

O flodeu gardd yr hyfryd gari, 
“Morwynion glan Morganwg.” 


Fe wywa dail y. coedydd, 
A blodau per y maesydd, 

Dy ddisglaer ael y eneth lon, 
Fydd ar fy nghalon Beunydd, 


Er bardded ser yr wybren, 

' Er hardded gwawr yr haulwen; 
_ Mil harddach wyt y feinwen lwys 
Fy lily liwas lawen. 


3 


WN PHD 


